


--વિઘાર્થી-ભ્યાખ્યાન-મા લા.-- 


ગધ પુષ્પ-- 
વર્તશાન વિદ્યાર્થી-જીવન. ” 


---કટકડમ્નન--- 


લેખકઃ--વિદ્યાર્થી ભીમાશ'કૅર શર્સા* 
પ્રકાશકઃ--વિધયાર્થી બીમાશ'કર શર્સા. 





ર૦ કેઃ -કર્સનદાસ પ્રેમજતો માળા, નવીવાડી, સુખદ, ન. ૨. 
-ન્‍્તિખ્િન- 
( અનુષ્ટુભ ) 

સુખાર્યોને નથી વિદ્યા, વિદ્યાયીને તથી સુખો; 


સુખાર્થી કાં યજે વિદ્યા, વિદ્યાર્થી કાં તત સુખે!, 


ખનન-ન9જ્ઝ-- 


શ્રી વ્યાસ, 


!ત્તિ ૧૦૦૦ ] મૂલ્ય બે આના. [ ખ્રિસ્તાબ્દ ૧૯૧૮૬૬ 








મીકૃષ્ણુ પ્રીન્ટિંગ પ્રેસ, ન. €, અન'તવાડી મુબઇ ન. ૨, 
૨તિલાલ હુરછષન પટેલે છાપ્યુ, 





ઉત્સર્ગ પત્ર. 
વ્જ્૬*૪૦- 


કૅમંવીર શાહનદાસ કેરમચ'દ ગ્પ્રંધીની સેવામાં. 


સાધુચરિતિ સ્વદેશપ્નેમી મહાનુભાવ 
7 


ગુજરાતના વિદ્યાર્થી સમાજ પ્રત્યે આષ પ્રેમ : 
એટલુજ નહિ કિન્તુ તેમની સર્જ પ્રકારની ઉન્નતિ ડે ? 
વિષે નિરન્તર ચિન્તન કરો! છો; તેજ પ્રમાણે ગૂર્જરગિ : 
અર્થે આપે અનેક શુભ પ્રવૃત્તિઓ આદરી છે; ' .ન 
ઉપરાન્ત; આપણી પ્રાણથી પણુ અધિક પ્રિય એવી ૯ 
પ્રત્યે આપ અનુપમ ભક્તિભાવ દર્શાવો છે એ આદિ 
આકર્ષાઈ, હુ--અલપ સમયમાં આપની “ ગષ્્રીયશીળ' 'માં 
ઇચ્છા રાખનાર-એક વિદ્યાર્થી, મારી આ લશ્રુકુતિ પ્રેમ 
વક, આની આજ્ઞા વિનાજ, આપને અર્પપણુ કર છું તે. 
સ્વીકાર કરી ઉપકૃત કરશે. 


લિ. 
વિધાર્થી ભીમાશ કર શમ 








પ્રિય વિલાર્થી ખન્ધુએ। ી 


આજના આપણા “વ્યાખ્યાનનેા વિષય “ વત માન 1વિદ્યાર્થી- 
જીવન છે, વિષયનો આરંભ કર્‌ તે પહેલાં મારે આપ સોને! 
હકાર માનવાને! છે. વિદ્યાર્થી મંડળાએ, જે શહેરમાં સે પોતે 
શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું” છે, તેજ શહેરના છાત્રો સમક્ષ બોાલ-ઃની સને 
જે. સુન્દર તક આપી છે તે ખદલ હં તેમના જેટલે આભાર માતુ 
તે/લે' એછે છે. તેજ પ્રમાણે આપણુ! આજના સુચોગ્ય વિદ્યાર્થી 
પ્રેમી સભાપતિ સન્‍્જનને। પણુ હૈ ત્રણી થયે! છું. પ્રથમ આપણે 
જીવન વિષે વિચાર કરીશુ. ' 

“ સ*સારમાં હેતુ વિનાની જીવન-યાત્રા કરવી તે પહોંચવાના 
લક્ષ્યને! વિચાર કર્યા વિના સમુદ્રમાં પ્રસ્થાન કરવા સમાન છે. 
લક્ષ્યનો વિચારકર્યા વિનાની જલ-યાત્રા જેટલી ભયકર છે તેઢલીજ 
ભય કર ૬£.»વનના ઉદ્દેશનો વિચાર કર્યા વિના જીવન- યાત્રા છે.” 

' એક જીવન--રહસ્ય-શ્વોધક. * 


જીવન 3૨) છે? 


એક સમયે એક પિતાએ પોતાના ચાર ખોઢ વયના સુશિક્ષિત પુત્રોને 
પુછયુ. “ પ્રિય પુત્રો | તમે જવત કેને કહે છો ” ? 


સોથી મોટા પુત્રે પ્રત્યુત્તર દીધો. “ પૂજ્ય જનક ! ભહ્મચર્યથી સઃ- 
દ્વિત વીયંને લીધે વીર્યવાન્‌ અને કાન્તિમાન્‌ શરીરથી સુશોભિત બત્દો 


ન ઊં મણણદદાાાા-નામાણ તગય-- કઇ નાણા - તીસ, ..... નત, ૦૦. ટ 820: મ મિનન ત તીય. નાનિનરઝ----વરઇ સ”. ગના ન ર ટ:બાડસાન્ન વાબ્રઇન-સોમ- ભરણ: &2 ---55ડ ગાન્જણાણઇન 


* આ વ્યાખ્યાન ૪. સ. 1૧&૧૮ ના નનન્યુઆરી માસમાં, જુ બદન 
વ્દાર્થીએ સમક્ષ વાંચવામાં આવ્યુ હતુ. 








યે 


સખ. 


૪ 


જવન નિર્ગમન કરવું એનેજ હું તો જીવન સમજા છુ. સંસારમાં સ્વસ- 
રક્ષણુ સૌથી પ્રથમ કાર્ય છે.” તેથી નાનાએ કહું. “ પરા, અપરા, માનુષી, 
દૈવી ધત્યાદિ અનેક પ્રકારની વિઘાઓઆથી વિભૂષિત થઇ જવન-યાત્રા “પરિપૂર્ણ 
કરવી એનેજ હું વાસ્તવિક જવન સમજુ છુ, ભૂમિપતિ તથા ધનપતિ 
કરતાં પણુ વિદ્યાપતિ-વિદ્રાન્‌તું જીવત સવંદા સર્વત્ર સન્માનીય, પ્રશસનીય 
અને વદદનીય લેખાય છે.” સેથી નાનાએ વચ્ચેજ પત્યુત્તર દીધો. “ તાત ! 
મારી દદિમાં તો ધનવાનતું વનજ જીવન છે. ધતભહ્ના દારપર વીર્યવાન્‌, 
વિદ્યાવાન, કાન્તિમાન્‌ અતે બીનન સર્વ “વાન્‌' અને “ માન્‌ ' આવીને 
ઉભા રહે છે. અને વીર્ય કિવા વિદ્યા હો કે ન હો, તથાપિ પદ્માના 
અસ્તિત્વથી સવંત્ર લટ્મીવાનની પ્રશસાજ થાય છે. અને પૂજ્ય પિતાશ્રી ! 
એ રમારહિતનુ' જવત ત છવન નહિ કિન્તુ કાંધ્ક ઉદાસીનતા બર્યું, 
અવસાદ ભર્યું”, અકર્મ ણ્યતા ભર્યું, વિક્ષોભ ભર્યું બીજુજ કક કે જેનુ 
નામ હું આપની સમક્ષ આપવા ઇચ્છતો નથી.” 


કનિટ્ટથી મોરે જે હજ સુધી ધેર્યથી અતે શાન્તિથી શ્રવણ કરતો 
હુતે! તેણે એક અર્થ સૂચક સ્મિત હાસ્ય કયું. એ ન્નેઇ તેના ખીજ ત્રણુ 
સહોદર તો આશ્ચર્યમાં પડયા કિન્તુ તેમતો પિતા કે જે તેમના કરતાં- 
વિશેષ-વિઘ્ાવાન્‌ અને વિચારવાન્‌ હતો તે શાન્તિથી ખેદોજ રલે. ક્ષણુવાર 
એમ કર્યા પછી તેણે તેના અવશિટ્ટ આનાકારી અપત્યને એજ પક પૂછષો. 
પેલા પુત્રે ગંભીરતાથી પ્રત્યુતર દીધો. 


“પૂજ્ય પતાકા ! હુ' તો' એ ત્રણમાંથી એકેમાં જવન જેતે નથી. 
મસારમાં અનેક સ્ત્રી પૃરૂષા જવન, જવન-રહસ્ય, જવત-સાક્લ્યાદિ 
વિષયોમાં અનભિગ છે તેમ મારા આ ત્રણે મહેોદરો પષ્યુ શિક્ષિત છતાં 
જવન-વાસ્તવિક જીવન-ધષી અપરિચિત છે. વીર્યવાન્‌ તે અને વિત્તવાનતે છું 
મજુ છું કે તે મો વિવાજનિત વિવેકની સહાયના વિના તેમનો ઉપયોગ કયાં 
અને કવા રીતે કરશે ? વિદ્યાવાન્તે હું પૂછું છું કે શું વિધા પ્રામ કરી એટલે 
જવન-સગ્રામેમાં વિજય પ્રાન કરવાનાં સવં સાધનો મળી ગયાં? 
(ભાઇએ તરક કફરીતે ) તમે ત્રણે જવતતા રહમ્યથી અનબિન્ છે. તમે 
ખધાએ અદ્યાષિ જવનનો બાલ્રદદ્િથીજ વિચાર કષ હેય એમ પ્રતીત 
થાય છે. હં કાઇ એવે ગર્વ નથી કરતો કે હુ' જવન બરાબર સમજી 


વાનર. 


સૂઝરાત વિચાર્ષાઠ ત્રંથાહય 


અન્મ 2 ડપ- વવા 
પુહ્તયાનું તાવ” [નદ્યારઅન્વન 


વિવવ 7 ૦3 


શાશનનનમાઇનાઇન” સા ખઝ૦કથણણશઇ ! 


જ 


છુ. અરૂ કહું તો જીવમ શુ' છે તે હું પણુ કહી રાકતો નથી. 'જવત્‌ શું 
જે એ “ સમજવુ? જ જ્યાં એટલું કઠિન છે ત્યાં જવન ' આચરણુ ' દાર! 
આવરી બતાવવ્‌' ત્રિશેષ કહિન હોય એમાં હુ જરા પણુ આશ્રર્ય નેત નથી. 
તમે કહું તે જવન તો નહિ કિન્તુ જવતની ઉપયોગી અને આવમ્યક 
એવી “ સામગ્રીઓ, છે. જીવન શુ છે એ હું તો કહી શકતે નથી. તયાષિ 
હું એમ દૃહતા પૂર્વક માતું છું કે જીવન આચરી શંકોય ખરૂ ક્ન્તુ 
સમજવી શકાય નદિ. 


પિતાએ તેતે કહ્યું ; “પુત્ર, તારે પ્રત્યુત્તર સાંભળી મને હષ ચાય છે. 
ઝ%વન એટલે હું મારી તુચ્છ બુદ્ધે અનુસાર જે કાંઇ સમજુ જુ તે હુ 
આજે કહીશ નહિ. ભવિષ્યમાં જ્યારે તું તારા સ્વાનુભવથી એમ ન્નણી શકે 
કે આ જવન હમે ત્યારે જને માફ આ શરીર આ સંસારમાં હોય તો મને 
પૂછજે. અન્યથા સ્થગમાં વાત. કારણુ કે આ દેહ હતે જરાવસ્યાને ધામ 
થઇ ગયે છે. ” 


લેખકે આજ પર્યન્ત તેના અનેક પ્રસિદ્ધ અપ્રસિદ્ધ લેખોમાં ' વિદ્યાર્થો- 
જીવન ' ને ઉલ્લેખ કર્ય છે. તથાપિ એ સર્વ લખતી વેળા જ્યાં જ્યાં “જવન” 
નો પ્રશ્ન આવીને ઉભો રજા છે ત્યાં ત્યાં તેભ ભવિષ્યની પ્રતિસાએ ઉપરે કિવા. 
કીતતાનો આશ્રય લઈને એ વિષયપર લખવાના અખાડાક# કર્યા છે. કરે 
પણુ શું? ન્યાં લખનાર પોતેજ જવન એટલે શું તે બરાબર ન સમળતો 
હાય ત્યાં બીજઓને સમજવી શુ” શકે ? આજે તેનો વિચાર હતો કે, નિવાર્થી 
જીવન વિષે કાંઇ પણુ લખવા પતે, તેણે “ જવન વિષે યહિ'થિત્‌ પણુ લખપુ. 
કિન્તુ લેખના આરભમાંજ આપેજ્તો પિતા પુત્રોના સવાદ લખીને, જષન- 
સાનના અભાવે વિચારશીલ પિતાને નિરૂત્તર રાખવે। પડયો છે. અસ્તુ, હવે તે 
“ વત્ત માન વિદ્યાર્થી-જતવન ? એ હસ્તગત ત્રિષય પર્‌ આવશે. 


ઉદ્દેશ અને આદર્શ હીન જીવન. 


વત્તમાન વિદ્યાર્થી-જવન પર વિચાર કરતાં જે વાત પથમ ધ્યાનમાં 
આવે છે તે એ છે કે વર્ત્તમાન વિદ્યાર્થી-જવન ઉદ્દેશ અને આદર્શ રહિત છે. 
શીર્ષકની નીચેના અવતરણુની પૃનરૂકિત ન કરીએ તો. એટલુંજ કહેવું બસ છે 
કે જવનના હેતુતો, ઉદ્દેશતો અને લક્યતો વિચાર કયાં વિના જવન વ્યતીત. 


ન 


કરવુ' #ૃથા છે. પછી તે જવન વિદ્ાાર્થી-જવમ હો, ગ્રહસ્થ-જીવન હે વા 
મન્યાસી-જવનત હે. તથાપિ વિવાર્થી-જવન સિવાય બી*ન' જવનેતાં લછ્યોનેપ 
વિચાર ત ક્ષા હોય તોપણુ ચાલે છે. કારણુ કે, વિવાર્થી-જીવનઃ પર. હવ 
ભાવિ જવનેનો આધાર છે. વિદ્યાર્થી-જવન એ અન્ય સર્જ જીવનોને પાયે છે, 
વિદ્યાર્થી-જવનની ઉચ્ચતા, ઉત્કૃટ્ટતા, તથા નિષ્ણાતતા અને પરિપર્ણતા પર 
ભાવિ-જવનેની તે” તે સ્થિતિયો અવલમ્બિત છે. અતએવ વિદ્યાર્થી જીવનને 


ઉદ્દેશ ન હોવો એ પાયો નાખ્યા વિના ગગન સાથે વાતો કરતું ધર બાંધવા 
મમાન છે. 


વિદ્યાર્થી-જવનને। ઉદ્દેશ ન હોવે! તે સમ્પૂણું જવન વ્યર્થ ગુમાવવા 
સમાન છે. વિવાર્થી-જવનને। ઉદ્દેશ છે અને તે અવશ્ય વિદ્યાર્થીની દષ્ટિ 
સન્મુખ ઠોવેો જેઇએ. તે શું છે અને શું હોવો જોઇએ એતો અહીં 
વિચાર કરવાને નથી. ક 


કાઇ કહેશે, “ વિદ્યાર્થી-જવનના 6 ઉદ્દેશ બિન્ન બિન્ન હોય છે અને 
તે આજે પણુ છે. વર્ત્તમાન વિદ્યાથી -જવનનતે। ઉદ્દેશ નથી એમ કહેનારાઓ 
વિધાથી ના જીવનથી અપરિચિત છે-અનભિન છે. કેણુ કહે છે કે વિદ્યાથીંન' 
જવનને ઉદ્દેશ નથી ? કે!ઇ વકીલ થવા ઇચ્છે છે, કોઇ વૈધ થવા ઇચ્છે 
છે, કો સીવીલ્લિયન (સરકારી અમલદાર ) થવા ઇચ્છે છે, કોઇ અર્થશાસ્ત્ર! 
થવા યચ્છે છે, કોઇ વૈત્તાનિક થવા ઇચ્છે છે, કોઇ અધ્યાપક થવા ઇગ્છિ 
છે. વળી કેટલાક ઉદ્દેશ મણાવીએ ? 9 હજી કે કહેશે કે વિદ્યાથી -જીવન 
ઉદ્દેશ રહિત છે ? એથી વધારે સારા ઉદ્દેશો શું હોઇ શકે છે ? આ બધા 
ઉદ્દેશ નહિ તો શું કહેગેો ₹ '' 


ઉપરોક્ત કથનમાં કાંઇક સત્યાંશ રહેલો છે તેનો સ્વીકાર કરીને 
એ પ*ન ઉપસ્થિત કરનાર “ કોઇ, 'ને અમે શાન્તિ પૂર્વક પૂછીશું, “ એવા 
કઠ્દેશો કેટલા વિધાથી આના જવનના છે કિવા હોય છે? અને એવ: 
ઉદ્દેશ રાખતારાઓમાંયી કેટલા વિદ્યાર્થી એ ઉદ્દેશ-પૂર્તિ કરી શકે છે? 
વિવાથી -જવનને ઉદ્દેશ શુ' છે એમ જે તેમને પૂછવામાં આવે તો ઉ"- 
રોક્ત ઉદ્દેશો રાખનાર કિવા સમજનાર વિવાર્થીઓમાંથી સતોષકારક પ્રેત્પૃ- 
ત્તર કેટલા આપી શકશે ? ” 


ઝે, 


છ 


1 


/ જેઝા પર્ભાષાની પરિભાષાઓ ક'ેસ્થ કરીતે પોતાની નવીને 
 ₹પાદકતાતે હાનિ પહોંચાડી રહ્યા છે તેઓના જવનને ઉદેશ શુ' હશે એ 
સમનતુ નથી. ભાવિ જવનમાં જયશાલી થવા 'માટે જે જે સેયારીઓ 
વિવ્વાથાં અવસ્થામાં કરવાની છે, તે તૈયારીએથીજ ગમનભિજા સમાજના 
જીવનને! ઉદ્દેશ શુ' હશે એ કલ્પી શકાતું નથી. જેમના જવનનો ઝેક 
ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક વિલાસિતા તરફ થતો જાય છે એવા વર્ત્તમાન 
વિદ્યાર્થીઓના જવનનો ઉદ્દેશ શુ” હશે એને! કાંઇપણુ નિર્ણય થઇ શકતો 
નથી. જેમણે અનેક અસદાચરણો કરીને, વ્યસનોને વશાભૂત થઇને, કુરે- 
વોના ભોગ થઇને, અપવિત્ર વિચાર, વાણી અતે વર્તનતે! આશ્રય કરીને. 
અને ડુકમાં, વિદ્યાર્થીવયમાં ન કરવાનુ કરીતે પોતાની શારીરિક, માનસિક 
અને આત્મિક શક્તિઓને સહાર કરી નાખ્યો છે; એવા આધુનિક નવયુવક 
વિદ્યાર્થીઓ કયા ઉદ્દેશની પૂત્તિ અથે ઉઘોગ કરી રહા હશે એની કલ્પના 
પણુ થઇ શકતી નથી ! વર્ત્તમાન વિદ્યાર્થી-જવન ઉદ્દેશ રહિત છે એ વાત 
સત્ય છે એમ બતાવવાને એટલું જ કહેવુ બસ થશે કે તેમના જવનનો 
એક પણુ આદર્શ નથી. જેમના જવનનો કાંઇપણુ ઉદ્દેશ હોય તેમને 
કાંઇક આદર્શ હોવા નેઇએ. અહીંતો જે શિક્ષણુ તેઓ લદ રહ્યા છે તેનો 
આદશ પણુ '“ડલાકપણા' કરતાં ઉંચો નથી તો તે શિક્ષણુ લેનારાએ।ના 
જવનના આદર્શનીતો આશાજ કયાંથી રાખી શકાય ? અને ને કાંધપણ 
ઉદ્દેશ હોય, તો તે પરાધીનતા--' નોકરી” સિવાય બીજને એકે સુન્દર 
ઉદ્દેશ નથી. જેમને વિઘા ભણીને પણુ “ પરમુખાપેક્ષીજ ' થવું છે તેમના 
જવનને ઉદ્દેશ કિવા આદશ હોવોજ જેદએ એમ ડયાં છેઃ અતએવ 
સિદ્ધ થયું કે વતમાન વિવાર્થી-છવન ઉદ્દેશ તયા આદશ રહિત છે, 
અને તેક્રો-- ર ા 
પરિણામ શું થયું છે ? 


એએ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવવા માટે એકવાર ફરીથી આપણે લેખના 
આરભમાં ટાંકેલા અવતરણું પર વિચાર્‌ કરીશું. જવાના સ્થાનનો નિણુંય 
કર્યા વિના અને અમુક મામથી પ્રયાણુ કરવાથી એ નિર્દિ# સ્થળે સુરક્ષિ- 
તપણુ જઇ શકાશે એતો વિચાર કર્યા વિના, સમુદ્રમાં ઝંપલાવનાર 
નાવિકની સાથેજ તેની નાકાની જે દુર્દશા યાય છે તેતો ઉલ્લેખ કરવાની 
મને આ વીસર્મી સદામાં આવશસ્યકેતો જણાતી મથો. બરાબર એ નાવિકતા 


હ. 


જવીજ દશા આ? કાલના વિઘાર્થીએની થ₹ છે અને થઇ રહી ઈન વર્તમાન 


વિદ્યાર્થીઓ પોતાના લદ્્યથી. ઘણે દૂર જતા રહ્યા છે. (૧). 
તેઓ ખબીજેજ માગે (કુમાર્ગે ) ઉતરી પડયા છે. (૨) 
તેથી તેમને દેશ-કાલનું શાત રહ્યુ' નથી. “(3) 


આપણે. એ ત્રણે વાતોનો કંમશઃ વિચાર કરીશુ. પ્રથમ વાત લઇએ. 
વિધાર્યીનું” અને તેમાં પણુ આર્ય વિદ્યાર્થીનુ' જવન અતીવ પવિત્ર લેખાય. 
છે. પવિત્ર અતે પુરાણુ એવા આર્ય ધર્મના અતુયાયીએ. સર્જ જવનેમાં 
પવિત્રતાજ આવસ્યક સમજે છે. "પવિત્ર વિચાર; પવિત્ર વાણી અને 
પવિત્ર વર્તન એ આય જીવનનો મુદ્દાલેખ છે. એ સર્વશ્નેઇ 
પવિત્રતા દ્રારા તેએ પરમ પવિત્ર એવા શ્રી પરમાત્માના ચરણાનીજ 
ઉપાસના કરે છે. આર્થૌનું પરમ લઘ્ય પરમાત્મા સિવાય અન્ય કાંઇ 
પૃણુ નથી. વિદ્યાર્થીએ એ લક્યથી ભ્રષ્ટ થઇ ગયા છે. ઈશ્વર સબધી 
વિચાર કરવામાં તેએ વ્યર્થ કાલક્ષેપ સમજે છે, ત્યાં પ્રભુ-સેવાનો તો 
અવકાશ જ કયાંથી હોઇ શકે ? 


બીજ વાત, આધુનિક વિદ્યાર્થીએ અતુચિત પથ ગામી થઇ ગયા છે. * 
ઉચ્ચ વિચાર અને સારી રહેણી એ આર્ય વિઘાર્થીઓનુ' ખાસ લક્ષ્ય હતુ. 
પશ્ચિમ આટલા વર્ષો પછી હવે *ગૃત થયો છે. વિલાસિતા વધી જવા પછી 
તે શઠ 191 ઘાવ કીંછીર ધોઈ ઇટ તો પોકાર કરી રકલો છે. 
ભારત પણુ એના અનુકરણુથીજ લદ્ય-ભ્રણટ થયો છે. આર્યોની પ્રાણાધિક 
“ સાદાઇ ” સદાને માટે અદસ્ય થતી જય છે. વૈભવ વિલાસની વસ્તુએમાંજ 
નહિ કિન્તુ આહાર વિહારમાં પણુ વિલાસિતા પ્રવેશતી જય છે. ધન સમ્- 
હિવાળા લોકો એમ કરતા હેય તો જવા દઇએ. સાંજ સવાર કઠિનતાથી ભોજન 
મળતુ* હોય એવા દીન લોકે! વિલાસ પ્રિય થતા નય છે. અતે વિદ્યાપ્રિય નવ 
યુવક વિદ્યાર્થીએ વિલાસી થતા જાય એ શુ' દેશના ઓછા દર્ભાગ્યની વાત છે ? 
વિદ્યાર્થીઓ આજકાલ વિવાદ કરતાં શીખ્યા છે. તેના પરિષામે પોતાની ગમે 
તેવી વાતનું સમર્યન તેએ કરી શકે છે. વિલાસિતા માટે તેએ કહે છે કરે 
જે દેશમાં વિલાસ વધશે તો તેતે અ'ગે બ્યવસાય વધશે. 1.021" 011- 
૦૫૪૭ 11615 એ નવીન સિદ્ધાન્ત તેએ તેમનાફળકુપ મસ્તિષ્કમાંથી 
આવિહૂંત કરી જગતૂતે સમન્નને છે. વાહ | દીક યુક્તિ રચી છે | પરન્તુ એ 


ા 


વિલાસીઓને અમ નમ્રતા પૂર્વક પૂછીશું કે, વિદ્યાભ્યાસ સમાપ્ત કર્યા પછી 
વ્યવહારમાં પડીને તમારામાંના કેટલા જ્યવસાય-પ્રેમીએ નીકળશે ? સ્વતતત્ર 
ઉદ્યગ કેટલા જણુ કરશે ? ખુશામતિયા નોકરીને કેટલા વિદાર્થીએ તિલાંજલિ 
આંપશે ? વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં કરે છે તેજ પ્રમાણે %ઠસ્થ થયા પછી પણુ 
હરામનો માલ હજમ કરવાની દાનત કેઢલા નહિ રાખશે ? 


ક્ોઇપણુ નગરના ર્‌ાજમાર્ગપર્થી જતા આવતા વિઘાર્થીઓવું 
નિરીક્ષણુ કરવાથી તેમની અસીમ વિલાસિતાતુ બરાબર ભાન થશે. વિલાયતી 
વેષથી સુશોભિત થઇ જ્યારે તેઓ પૃથ્નીપર ચાલે છે ત્યારે કોઇ રાજા મહારાજ 
ના કુમારો હોયની એવો ભાસ થાય છે ! ખાસ કરાન ન્યારે તેઓ મોટાં 
મોટાં શહેરોમાં તિહાર કરવા માટે નીકળે છે ત્યારે દૃસ્યજ્નેવા જેવુ થાય 
છે. વિલાયતી વષથી સ'તુષ્ટ થાય છે એટલુંજ હોત તો તો કાંઇ ન હતું 
પણુ તેએ! તો વિલાયતી વ્યસનોને પણુ વશીભૂત થવા પ્રચ્છે છે. એ સર્વે 
લક્ષણા વિદ્યાર્થીનાં નથી. વિઘાર્થીઃ'એ રસ્તો ભૂલ્યા છે એમાં સન્દેહ નથી. 
લદ્યય-બ્રજુ થયા પછી શું શુ' અનિષ્ટ નથી થતું? 


ત્રીજી વાત લઇઇએ. તેમતે દેશ-કાલનું' ભાન નથી. પ્રથમ દેશની 
વાત લઇએ. એક દેશને જાણુવા માટે તેનો પ્રાચીન “ ઇતિહાસ ” ન્નેવે 
જોઇએ અતે તે દેશના લોકો સાથે ભળવું જઇએ. વર્ત્તમાન વિવાર્થીઓ દેશના 
પ્રતિહાસથી અનભિશ્ઞ છે, કારણુ કે તેમના શિક્ષાલયમાં તેમના દેશના 
પ્રાચીન પ્રતિઠાસને કપોલ કાલ્પત ગપ્પાં ગણીને સ્થાન આપવામાં આવ્યુ 
નથી. વિવાર્થીએ પોતે કાંઇક કરી શકે તેમ છે પણુ તેઓ કરતા નથી, 


દેશના લોકો સાથે ભળવામાં તો આધુનિક વિવાર્થીએઓનું પદ ઓછુ 
થઇ જનય છે. કિવા તેમનાજ શબ્દોમાં કહુ તો “ પોઝીશન ? માં વાંધો આવે 
છે! એ જ કારણુ છે કે ભારતમાં શિક્તિત-અશિક્ષિત વચ્ચે અઘાપિ સહાતુ 
ભૂતિ જવામાં આવતી નથી. એટલુજ નહિ કિન્તુ પ્રાચીત પદ્ધતિથી શિક્ષણુ 
મેળવેલાઆ અને આધુનિક પહ્દિથી શાખેલાઓ વચ્ચે પણુ સમભાવ-દેશ 
બધુતા દૃદિગોચર યતી નથી. 

કાળની વાત રહી. સામ્પત સમયમાં શું થઇ રથ છે એ નને કે 
વિદ્યાર્યોઓ જાણે છે. પણુ તેથી જુ ? જ્યાં સુધી આપણે પાતે આપણો યોગ 
આપવાતે તેયાર ન થઇએ ત્યાં સુધી આપણું જણેલું શા કામનું છે ? દેશ 


૧૦ 


સ્વત-ત્રતાનો વિચાર કરી રલે છે. વિચારજ નહિ ક્ત્તુ તે માટે વ્યાવહારિક 
વત્તતે થઇ ર્લાં છે. સ્વર્‌ાજ્યતે અથે લોકો પોતાનાં પાણુ, ધન, સર્વસ્વ * 
આપવાતે તેયાર છે. તે સમયના (જ્યારે તેએ। ભણુતા હશે ત્યારે ) આદ્શ- 
વિધાર્થીઓ અને સામ્પ્રત સમયના આદશ સ્વદેશ-પ્રેમાએ સ્વરાજ્ય લેશે 
એમાં સન્દેહ નથો. કિન્તુ એક વસ્તુની પ્રાપ્તિ કર્યા પછી તેતુ' “ સરક્ષણુ ” 
પૃણુ સાથે જ હોય છે. સ્વરાજ્ય મેળવ્યાથી જ મુકિત નથી. તેની રક્ષા પરુ 
કરવી પડશે. શું વર્તમાન વિદ્યાર્થીઓથી એ આશા રાખી શકાય છે? 
પરદેશી પદાર્થો પર મોહિ પડેલા વિવાર્થીઓ સ્વદેશના સ્વરાજ્યની રક્ષા 
કરવી ઉચિત' સમજશે કે ? એંક ઉચ્ચ શિકહ્ષણુ લેતા વિવાર્થીને એમ 
પૂછવામાં આવ્યુ કે, “ હમણાં મ્ુ'બઇમાં શું ઉભરાય છે ? 7 ત્યારે તેણે પ્રત્યુતર 
દીધો કે ' ભોજન-ગૃહો . એજ પ્રશ્ન જ્યારે એક સામાન્ય મનુષ્યને પૂછવામાં 
આવ્યે, ત્યારે તેણે જવાબ દીધા કે, વર્ષોથી કદિ ન સાંભળેલો અને ન ન્નેએલે 
 સ્વરેશ-પ્રેમ ” તથા “ સ્વદેશાભિમાન ” સુબઇમાંજ નહિ કિન્તુ ભારતના દરૈક 
ગામડામાં ઉભરાય છે. ત્રિય_૧૬« # તું જ કહે કે દેશ-કાલનું સાન કોને છે ? 


અતએવ એમ સિદ્ધ થયુ' કે વિદ્યા્યીં-જવનના નિશ્ચિત ઉદેશ અને 
આદશ ના અભાવમાં વિલાર્થીએ!માં ઉપલી ત્રણે વાતો પ્રવેશવા પામી છે. હવે 
આગળ ચાલીએ. 


સર્વત્ર સહાર. 


શીષક વાંચી ભયભીત થવાની આવશ્યક્તા નથી. તેમ આ વાત્ત 
કેવલ કલ્પના છે એમ માની ઉડાવી દેવાની પણુ જર્‌ર નથીં. પરભાષાદારા 
શિક્ષણથી, સિક્ષણુના અસહનીય ભાસ્થી અને ટુંકમાં, અસ્વાભાવિક શિક્ષણુથી . 
આહારાદિમાં અનિયમિતતાથી, અપરિપકવવયમાં બહ્માચયય ખડિત થવાથી 
અને અનુચિત અનુદાનથી શારીરિક અધોગતિ થવામાં ન્યૂનતા રહી નથી. 
અને ખૃબી તો એ છે કે, શારીરિક શક્તિ વિષે કાંઇ પણુ બોલડું કિવા 
લખવું એ પણુ આ યુગમાં અસભ્યતા લેખાય છે. 


માનસિક અધેગતિ માટે આ લેખની સીમા અતિ નાની છે. 
વિદ્યાર્થીમાં જે પ્રથમ વસ્તુની આવશ્યક્તા છે તે “ એકાગ્રતા ” છે. એવે.જ 
ખીન્ને ગુણુ “ સ્મરણુશાંક્ત ' છે. એ ઉભય ગુશે કેવલ બોલવામાં અને 
લખવામાં જ રહ્યા છે. એ મુણા આર્ય વિદ્યાથીએમાંથી કેમ જતા રલ્રા છે 


૫22૫૧ ૬% 


શતાં કારણોમાં ઉંડા ઉતરવાની મારી ઇચ્છા નથી. એ બન્ને સદ્ગુણો 
વિધાર્થીઓ મારેજ નહિ કિન્તુ પ્રત્યેક સ્રૌ-પુર્ષને માટે કેટલા ઉપયોગી 
છે, ,એમની ખિલવણી કેમ કરી શકાય છે, પધ્રત્યાદિ વિષષ્રોપર્‌ લખવા 
ખેસીએ તો એક જૂદોજ નિબધ થાય. અહીં એટલુ'જ કહેવુ' બસ થશે 
ક વર્ત્તમાત વિદાાર્થીઓ “ એકાગ્રતા અને સ્મરણુ શક્તિ' એ ઉભય 
પરમાવશ્યક ગુણોથી વિહીન છે. 


આાત્માને1 તો વર્તમાન વિદ્યાર્થઓને વિચારજ હોય એમ લાગતું 
નથી. અને યદિ હોય તો તે કેવલ પુસ્તકમાં કિવા વાર્તાલાપમાં જ છે. 
આચરણુમાં આત્માનો આભાસ માત્ર પણુ નથી. જ્યાં રારીરનીજ પડી 
હોય ત્યાં આત્માનું શુ કહેવું ? 


પરિસ્થિતિ આટલી સીમા પર્યન્ત પહોંચી છે. યદિ યોગ્ય ઉપાય 
સત્વર યોજવામાં નહિ આવે તો ભવિષ્યમાં શુ' થશે એ કહી શકાતું નથી. 
જ્યાંથી સુધાની સંભાવના હશે, ત્યાંથી હલાહલ વિષજ પ્રાપ્ત થશ. ન્વાંથી 
માનમરેવરના મીઠા પાણીની આશા હશે, ત્યાંથી મરુભૂમિનું' મૃગજળ કિવા 
ન#લાભાસજ મળશે. જ્યાંથો સ્વદેશ-સેવાની ધગધગતી આગની આશા હશે 
ત્યાંથી સ્વદેશ-વિદ્દેષનું ઠંડુગાર્‌ પાણીજ મળશ. આવશ્યકતા છે તેમંની 
સ્થિતિમાં સુધારો થવાની આવરયક્તા છે, ભારતવર્ષની ભાવિ આશા-લતાનાં 
સુષ્ઠુમાર્‌ સુમનેોને વધારે વાર્‌ કરમાતાં બચાવવાની. ત્યારે પ્રશ્ન એ રલા કે- 


હવે શું' થવું જેદએ ? 


ઉપલા પ્રશ્નને કર્ત્તા અધ્યાહાર છે તેને શોધવો નેએ. આ “ શુ 
કરવાનુ? કેણુ કરવુ જોઇએ ? અમારી નમ્ર માન્યતા એમ છેકે તે 
“ લોક નાયકોએ ' કરવું જોઇએ. એકલા લોકનાયકોએજ નહિ કિન્તુ સ્વદેશ- 
ગ્રેમી દરેક સજ્જને પોતાતી શક્તિ અનુસાર કરવુ' જોઇએ. સમય એટલે 
બારીક છે કે સ્વદેશસેવા કરવા માટે કોઇએ કેોધતી રાહ જેવાની નથો. 
જે જેનાથી થઇ શકે તેવુ' હોય તે કર્વાતા આ સમય છે. ધનવાતોએ 
અને વિદ્દાતાોએ, યુવાનોએ અને ૬૬ાએ, સ્્રીઆએ અને પુર્ષોએ, નાના- 
એએ અને મોટાઓએ, સ્વદેશને માટે જે જે થઇ રાકતું હોય તે તે અવશ્ય 
કરવું જોઇએ, ન્યાં બહુ મોટું કામ કરવાનું હોય ત્યાં ધનવાતોએ વિદ્ાતોની 


૧૨ 


અને વિદ્રાનોએ ધનવાનોની સહાયતા લેવી નનેઇએ ૧. પ્રજાકીય સંસ્થાઓ 
એટલી ખધી ઉધડવી જેદએ કે વિદ્યાર્થીઓ સરકારી શાળાઓની 
સાસે પણ ન જીએ. જ 


શાષ્ટ્રીય સસ્થાઓ કેવી હોવી જેઇએ અને તેઓમાં શું' શીખવવું 
જેઇએ એની ચર્ચા કરવાનો અહીં ઉદ્દેશ નથી. તેમ કરવાથો વિષયાન્તર 
થવાની શકા રહે છે. એટલુજ કહેવુ” બસ થશે કે ભવિષ્યમાં વિદ્યાર્થીએ! 
રાષ્ટ્ર-્સંગઠનમાં ઉપયોગી કૈમ થાય અતે તેમને ડગી વિદ્યા નિરૂપષ્ોગી 
ન થાય એવા શિક્ષણુની એ સસ્થાઓમાં વ્યવસ્થા થવી જેઇએ. પ!તિકાસ- 
જગતના ધ્તિઠાસ-માં માથું ફાડવા કરતાં નાનાં બાળકોતે તો લેક 
નાયકેનાં “ચરિત્રે! વધારે આનદ આપશે. એક આવશ્યક વિષય તરક 
દેશખાંધવોનું ધ્યાન ખે'ચ્યા વિના રહી શક્તો નથી. રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ 
ખોલતી વેળા-- * 
શ્િજીત્વે ચે ગુળા સસ્તિ--- 
ચાવને વિજસસ્તિ તે । 
ઝે પરમાવશ્યક સત્રને ભૂલી જવું ન નનેધએ. જ્યારે જ્યારે આ લખનારે 
રાષ્ટ્રીય પાઠશાળાઓ ( €૦[1૯8૯ડ ) મબ'ધી પોતાના વિચારે! દર્શાવ્યા છે 
ત્યારે તેશૅ સર્વ પ્રસગે એ વાત પર આશ્ર્ય દગ જ્યું છે કે પ્રથમ રાષ્ટ્રીય 
દેલેજની આવશ્યકતા છે કે “ સ્કુલ ' (ખાલ-વિદાલ) ની ? કારષ્યુ કે બાલકેનો 
ખાજે પથમ ઓછે કરવો જેઇએક ખાટા વ્થાથીઓ તો ગમે ત્યાંશ્રી પોતાની 
વસ્તુ શેધી લેશે. પરન્તુ નાનાં બાળકે। કે જેએ કેવળ નિરૂપાય છે તેમને મારે 
મષશજીય વિદ્યાલલો ઉઘાડવાં જેધએ. અને ત્યાં સગીત પર ખાસ ધ્યાન 
અપાવું નેઇએ. બાળકીને માટેજ નહિ કિન્તુ યુવક વિદ્યાર્થીએ! માટે પણુ તેની 
એટલીજ આવશ્યકતા છે. નાની મોટી દરેક પ્રન્નકીય સંસ્થામાં નિત્ય સાંન્ટે 
સવારે ઈશ્વર-પ્રાર્થના તથા 1 દેશ-ગીતો ગવાવાં નતેદ્એ. દ 
(૧ ૧) હુર્ષની વાત છે કે મદ્:સના “ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા પ્રચારક મડળ ' 
નાઆશ્રય નીચે કેટલીક મહાપા#શાળાએ  ( €૦1૯૪ુલ્ડ ) ઉઘાડવામાં 
' આવી છે; અને અતિ નિકટના બઃાંવેમાં તેવી અતેક શાળાએ સ્થાપવામાં 
આવશે એવી દ્રદ આશા છે. 
લેખક* 


ી ૫૩ 


જેમણે સ્વર્ગીય બાખૂ બ'ડિમચન્દ્ર ચેટ લિપિત “ વન્દે તાતરમૂ ' 
નામક સ્વદેશ-વદના એકવાર પણુ સાંભળી હશે તેષમતે ખબર «ગે કે 
સ'ગ્રીત ત્રાતાજનો પર શી અસર કરે છે. એજ પ્રમાણે ખીજ આવશ્યક 
વાત ' ધામિક” શિક્ષણુની છે. ધાર્મિક શ્ચિક્ષણુ રાષ્ટ્રીય સસ્થાએમાં અવશ્ય 
આપવુ જઇએ. યુવેવ ધમશીગલ્યાત્‌ | એ સૂત્ર દરેક સ્વદેશ-પ્રેમીએ સ્મર- 
ણુમાં રાખવું જેઈએ. ત્રીજ વાત ને કહેવાની છે તે એ છે કે રાષ્ટ્રીય 
શાળાઓનું શિક્ષણુ માતૃભાષા દ્રારા અપાવું જ્નેઇએ. એ વિષે વિરેષ 
લખવાની આવશ્યકતા રહી નથી, કર્મવીર મોહનદાસ ગાંધીએ એ દિશામાં 
ગુજરાતતે માટે જે કાંઇ કયું" છે તેની ગુજરાત સંદેવ ગ્દણી રહેશે. અતએવ 
એટલું થયા પછી જે કરવાનું બાકી રહે છે તે વિદ્યાર્થી આએ કરવુ' નેઇએ. 
રાષ્ટ્રીય શાળાઓમાં પ્રવેશ કરવા પૂર્વે વિઘાથી એએ પોતે પોતાને માટે-- 


શુ કરવું જઇએ ? 

એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં નિમ્ન લિખિત પાંચ બાબતે; તર૬્‌ હું વિદ્યા- 
શીંઓનતું ધ્યાન ખેંચવા ઇચ્છુ છુ. 

(૧) શારીરિક શુદ્ધિતો વિચાર રાખો. 

(૨ ) કુટેવોથી બચો-ત્યસનેોતે આધીન ન થાએ।. 

( ૩ ) મિત્રોની પસદગી કરતી વેળા વિચાર કરે. 

(૪) વિદ્યાર્થી જવનનો ઉદ્દેશ નકી કરી રાખે. 

(પ૫) એ ઉદ્દેશ-પૂત્તિ અથથે આદશ શૈધી તેને અનુસરે. 


એમાંના એક પછી એક સર્જ વિષષોતેો! આપણે અનુક્રમે વિચાર 
કરીશુ. પ્રથમ શારીરિક શુદ્ધિનો વિચાર કરીએ. વિદ્યાર્થીઓએ જે વાત નિત્ય 
સ્મરણુમાં રાખવી જેઇએ તે એ છે કે , તૈમનામાંના દરેકે “ હુ' વિદ્યાર્થી 
કુ? એ વાત ભૂલવી ન્નેધ્તી નથી. કાઇ પણુ કાર્ય કરતી વેળા વિચાર 
કરવો કુ આ વિઘાથીને માટે યોગ્ય છે ? યાદ રાખને કે શારીરિકશુદ્ધિ 
સર્વ શુદ્ધિઓનુ' મૂળ છે. શરીરતે ભ્રષ્ટ કરે એવું એક નાતુ પણુ કાય 
કર્યા પછી તમે તમારા સમ્પૂણું જવનને પણુ ભ્ર્ કરી નાખતાં અચકાશેો 
નહિ.અમુક ધાર્મિક કિવા લૈકિક શિષ્યચાર વિરૂદ્ બોલવુ કિ'વા લખવુ' સહેલુ 
છે કિન્તુ તદનુસાર વર્તવુ' ધણું કઠિન છે. એક વસ્તુના સારાસારતે। વિચાર કર્યા 
[વના, તેને નિરૂપયોગી સમજ તેને! પરિત્યાગ કરવામાં બાહેશી તથી? આર્યોનુ 


૧૪ 


ધાર્મિક, સામાજિક, શિક્ષા વિષયક, રાજદારી બધારણુ એવુ' સુન્દર છે ક» 
તેની સમતા કરનાર બ“ધારણુ વિશ્વની કોઇ પણુ જતિથોમાં અસ્તિત્વ ધરાવતું 
નથી. અને જે કયાંક છે તો તેમાં પણુ આર્ષોના પ્રાચીન રાષ્ટ-સ ગઠનૃની 
છાયા પ્રધાન છે. એ સર્વ વાતો અદ્યાપિ ગુપ્ત ૬ છે તેનુ કારણુ એ છે કે, 
એક પરાધીન પ્રજાના ઉચ્ચ વિચારોતી કદર તેના પર રાજ્યકર્ત્ી પ્રજ્ન કરતી 
નથી, અથવા એમ કહો કે, પરાવલમ્ખી પ્રશ્નના સ્વત-ત્ર વિચારોપણુ સ્વાધીન 
પ્રજાઓના વિચારોનું અતુકરણુજ લેખાય છે. ઇશ્વર કૃપાથી ભારતમાં એવો 
એક સુદિત આવશે કે, જ્યારે ભારતીય પ્રજાએ પ્રતિપાદિત કરેલા સિદ્ધાન્તોને 
સમસ્ત સ'સાર અનુસરશે, અને એ દ્નિ કયારે અને કેવી રીતે આવશે એમ 
જે તમે પ્રશ્ન કરતા હો, તો હું કરીશ કે એ દિન આજેજ આવે યદિ 
ભારતવાસીઓ કર્તવ્યપરાયણુ થાય. વિદ્યાર્થીએ ધારે તો એ મગલદિન 
અહષપકાલમાંજ અવલોકવાતે અવસર પ્રાપ્ત થઈ ન્નય એમાં જરા પણુ 
અતિશયે।કિત નથી. 


કદાચિત્‌ વિદ્યાર્થીઓમાંથી કોણ એમ શકા કરશે કે લેખકનો વિચાર 
વિદ્યાર્થીઓને સ'કુચિત મનવાળા બનાવવાને છે. શારીરિક શુદ્ધિ માટે તેને 
અમુક “ક્રિયાઓ * સિવાય કાંઇ પણુ સૂઝતુંજ નથી. હુ' હદયપૂર્વક કહીશ 
% મારી તેવી ભાવના નથી. પરન્તુ હું જે કહેવા પ ચ્છુ છું તે એ છે કે, 
જે જે વિચારોથી, જે જે કાર્યોથી, શારીરિક શુદ્ધિમાં અને પરિણામે માન- 
સિક શુહિમાં અપવિત્રતા પ્રવેશવા પામતી હો એવા વિચારો અને એવાં 
કાર્ષ્ોથી પે પોતાનુ હિત ઇચ્છનાર વિવાર્થીએ અવશ્ય દૂર રહેવુ' ન્ેપ્રએ. 
એકવાર મર્યાદા બહાર વર્ત્યા પછી બીજ કયાં કયાં અનિદ્ટ કાર્યો મનુષ્યને 
હાથે નથી થતાં ? એક વિદ્દાતે સત્યજ કલુું છે કે વિવેચખ્રટાનાં મવતિવિ- 
િવાતઃ શતમુલ: | વિવેકથી ચ્યુત થએલાં ઔ-પુરૂષોની અનેક પ્રકારે અધો- 
ગતિ થાય છે. 


શારીરિક શહદ્ધિનો વિચાર રાખનાર વિદ્યાર્થી કદિ પણુ અશ્લીલ 
ભાષણુ કરશૈ નહિ, તેમ તેવા પ્રકારતી તુચ્છવાણી તે સાંભળશે પણુ નહિ. 
તે ઇન્દ્રિયોને હચમચાવી મૂકે એવાં દશ્યો અવલેકવાનું પસદ કરશે નહિ. 
શારીરિક ચુદ્ધિ ઇચ્છનાર્‌ વિદ્યાર્થી" બીભત્સ ભાષામાં લખાએલાં પુસ્તકે 
વાંચવાં કિવા નાટકો જેવાં યોગ્ય સમજશે નહિ. તે, કર્મેન્દ્રિયોાતે કિવા 
સાનેન્દ્રિયાને આધાત થાય એવા અનુત્વિત અતુઠઠાનનેો વિચાર સરખો પણુ 


૧પ 


કરશે નહિ. તે, ગમે તવી યુવાનવયમાં આવ્યા છતાં સ્ત્રી-સ'સગને। કિ'વા 
પરદારા સાથે શાબ્દિક પણુ વ્યવહાર રાખવાને વિચાર રાખશે નહિ. ડુ'કમાં, 
સનુ આદિ પૂન્ય ત્રકષિએએ વિદ્યાર્થીને માટે જે જે મર્યાદાઓ બાંધી 
છે તેમતુ' ઉલ'ધન કરવાતું' તે ઉચિત સમજશે નહિ. 


વિદ્યાર્થીઓનું બીજી કર્ત્તવ્ય ઝુટેવોથી બચવાનું અને વ્યસનતોને આધીન 
ન થવાનુ છે, પશ્ચિમના સસગંથી આપણે અવશ્ય ધણું શીખ્યા છીએ, પણુ 
કેટલાક કદિ નહિ કલ્પેલા દુગુંણો પણુ તેમના સસમંથી આપણામાં પ્રવેશવા 
પામ્યા છે. જે મુટેવોતા અ'હી ઉલ્લેખ કરવામાં આવરો તે સર્વ એ ગૌરાંગ 
દેવતાઓ (?) ની જ કૃપાનાં ફળ છે. 


સૈથી વધારે પ્રસાર પામેલી અને ચથી વિશેષ સભ્યતામાં લેખાએલી 
કિન્તુ પરિણામે, વિદ્યાર્થીઓને જ માટે નહિ કિન્તુ મનુષ્ય માત્રને મારે નને 
સૌથી વિશેષ હાનિકર્‌ એવી કુટેવો હોય તો, તે બે કુટેવો છે. ધૃન્નપાન 
અને ચા. ા 


ખીડી, સિગાર કિ'વા સિગારેટ ન છુકનાર અને ચા ન પીનાર 
વિદ્યાર્થી, વર્તમાન વિધાર્થી સમાજમાં અસભ્ય લેખાય છે. બીાર્ડી પાવાની 
ખદી એટલી બધી ફ્રેલાઇ ગઇ છે કે, ઉગ્ચ કોમનાં ઉછરતાં બલકે કે, 
નેઓ તેમ કરતાં મોટાઓથી બીહે છે, તેએ પણુ, એકાન્ત નેઇ એમ 
કરતા જેવામાં' આવે છે. નાતાં બાળકોનાં ખીસાં તથા દકતર ( પાકીટ ) 
તપાસતાં ધણીવાર બીડીઓ મળી આવે છે. જે પૈસા તેમને વાપરવા માટે 
માબાપો આપે છે તેતો ઉપયોગ તેએ આવી રીતે કરે છે. એ બદી વિદ્યા- 
થીંઓમાં કેવી રીતે ફેલાવા પામી હશે, એનો જ્યારે જ્યારે આ લખનારે 
વિચાર કર્યો છે ત્યારે ત્યારે તે એવાજ નિર્ણય પર્‌ આવ્યો છે કે, અન્તાન 
બાળકોને એ કુટેવ શીખવનાર તેમના અધ|્યાષકે।જ છે. એ પરથી કેદ 
પણુ અમુક અધ્યાપકને વિધાર્થીઓની દૃદિમાં ઉતારી પાડવાનો કિવા તેમની 
નિન્દ્દા કરવાનો વિચાર નથી. તથાપિ એટલું તો. કહ્યાં વિના નથી રહેવાતું 
કે, નાનાએ મોટાઓતું અતુકરણુ કરે છે; એ વાતનો વિચાર કરી પથમ 
શિક્ષકેએ પોતે “ આદશ ' બનવુ ન્ેધ્એ. બીડીની ખરાબી વિષે “ બોલતા” 
આ લખનારે અનેક અધ્યાપકેને સાંભળ્યા છે કિન્તુ પાછળથી બીડી “પીતા' 
પણુ તેમનેજ ન્નેયા છે ! કહે, એવાએઓના ઉપદેશની બાળકેપપર્‌ રી અસર 


૧૬ 


થઈ શકે? જ મને એક વાતનું સ્મરણુ થાય છે. બનારસની “ સેન્ટ્લ 
હિન્દુ કૉલેજ ' ના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનાધ્યાપકર વિવાર્થી પ્રેમી શ્રીમાન્‌ જ્યોર્જ 
સિડની એરૂન્ડેલ મહાશય જ્યારે ષથમવાર શ્રીમતી એનીખીસેન્ટ સાથેઃ 
ભારતમાં આવ્યા, અને જ્યારે તેમને ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને અનેક કુટેવે 
અને અ ભોમ થએલા ન્નેયા ત્યારે તેમતે લાગી આવ્યુ, એ સજ્જને 
વિચાર કર્યો કે મારે આ વિવાર્થીઓને 'ઉપદેશ' કરવો જેધએ અને 
ધૂષ્રપાનનતી દુછ 2ેવથી મુક્ત કરવા ન્નેઇએ. ત્યાર પછી તેએ ઉપરોક્ત 
સ'સ્થામાં પ્રથમ અધ્યાપક તરીકે નીમાયા અને પાછળથી અવેન 
તનિક ( 81010073177 ) પ્રધાનાધ્યાપક્ તરીકે નિયત થયા. તે દરમિયાન 
તેઓ વિદ્યાથીએને ખરાબ ટેવો મૂકો દેવા માટે સમક્નવતાજ ર૨લ્રા; પરન્તુ 
જ્યારે તે ઉપદેશઞોની થવી ન્નેઇએ તેવી અસર્‌ ન થતાં નનેઇ, ત્યારે તેમણે 
[વેચાર ક્ષ કે મારે પોતે આદર્શરૂપ બનવુ' જઇએ. પ્રથમ તો મારેજ આ 
ખરાબ રેવ મકી દેવી જેઇએ. પછી વિનતા ઉપદેશે મારા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુરૂપ 
 આચરણુ “થી તેમનાપર અવસ્ય ઇચ્છિત અસર થશે, તત્કાલ એ સષયમી 
પુરૂષો એ વિચારને વ્યવહારમાં મ્રકવાની ષોજના કરી, તેમણે શું કર્યું? 
એક શુભ રનો દિવસ જેઇ બધા વિઘાર્થીઓને સભાસ્થાનમાં નિમ'ત્રણુ 
કયું , સર્વ અધ્યાપકો અને વિવાર્થીએ વેળાસર આવીતે ઉપસ્થિત થયા. 
સો આથર્યમાં પડયા કે આજે અકસ્માત્‌ સભા શામાટે બોલાવવામાં આવી 
હશે ? એટલામાં શ્રીમાન્‌ એરૂન્ડેલ મહાશય પોતે ત્યાં પધાર્યા અને 
આવતાં વાર્‌જ હાથમાં એક સિગારેટ લઇ બોલવા માંડયાઃ-- 


“ પ્રિય અધ્યાપકો અતે છાતે ! . 


સભા એટલા માટે ખોલાવી છે કે આપ સવની સમક્ષ હું આજે 
એક પાપથી મુકત થાઉં. એ પાષ તે ધૂમ્રપાન કરવાની કુટેવ છે. ધૂષ્રપાન 
કરવા માટે અસંખ્ય વાર વિલાર્થીએને મે ઉપદેશે। કર્યા; કિન્તુ સતોષકારક 
પરિણામ 'ન જેતાં, હવેથી હું આચરણુદ્રારા ઉપદેશ કરીશ. આપ 
જાણો છે, હુ' જાણુ' છું અને અધ્યાપકો જણે છે કે ઉપદેશ કરતાં 
આચરણ શ્રેછ છે કિવા કહેવા કરતાં કરી બતાવવું વિશેષ યોગ્ય છે. અતએવ, 
આજથી હુ' આ ' સિગારેટ ' નો સદાને માટે ત્યાગ કર્‌ છું. આશા છે, આપ 
આમાંથી અતવસ્ય સાર ગ્રહણ કરશે।. યદિ મતે તમારામાંતો કેઈ પણુ, કયાંય 
પષ્ુ, ધૃષ્રપાન કરતાં જાએ તો, મતે. ખાજના પ્રસગતું સ્મરણુ કરાવજે. 


૧૭ 


પરન્તુ જે તમારામાંને ( વિદ્યાર્થીઓમાંતો ) કોઇ પણુ તેમ કરતો નજરે પડને 
તો હું' બહુ નારાજ થઇશ. ધુમ્રપાન કરનાર વિઘાર્થી આપણી શાળામાં સારો 
વિદ્યાર્થી નહિ લેખાશે. હાથમાંતી, શરીરમાંતું સત્વ ચૂસનાર, નિઃસત્વ વસ્તુને 
તિરસ્કાર્‌ પૂર્વક ત્યાગ કર્‌' છુ'. ? 


ધન્ય ધન્ય | છાત્ર-પ્રેમી સજ્જન ધન્ય | પશ્ચિમમાં જન્મેલા સત્ય 
પ્રિય સર્જનનો શુ ઉત્કૃટ આશય | ઇશ્વર્‌ એવા પુરૂષોને યુરોપ, અમેરિકા, 
જાપાન આદિ દેશોમાંથી ભારતવાસીઓની ખુદ્દિ ઠેકાણુ લાવવા માટે વાર'વાર 
મોકલશુ' ભારતના અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ આ વાત પર વિચાર કરશે ? 
પ્ર. સ. ૧૪૧૩-૧૪ માં ૫૮॥ કરોડ રૃપિયાની સીગારેટ પરદેશથી મગા- 
વવામાં આવી હતી. હિન્દુસ્તાન દેશ ગરીખ છે અને થઇ જય તેમાં કાંઇ 
નવાઈ જેવુ' નથી. ભાવનગરના મહારાજાધિરાજે અને બ'ગાળાની સરકારે 
૨૧ વર્ષથી ઓછી ઉમરના બાળકને બીડી પીતો નેવામાં આવે તે શિક્ષા 
કરવાની આજ્ઞાઓ કાઢી છે, અમેરિકા જેવા સુધરેલા દેશમાં “ ધૂમ્રપાન 
નિષેધક સમાજ * ' ની સ્થાપતા થઇ છે. 


ધૂમ્રપાન કરનારાઓની એક દલીલનું સમાધાન અવશિણ રહે છે. 
આ દલીલ બહુધા કૉલેજઅતે! તથા મોટી ઉમરના મતુષ્યો કરતા નેવામાં 
આવે છે. તેઓ કહે છેઃ “ ધૂમ્રપાન કરવાથી ચિત્તતે આનન્દ થાય છે. ” 
આ દલીલના ઉત્તરમાં, જે દેશમાંથી આ કુટેવ અહીં આવી છે તેજ દેશના, 
એક મહા સમર્થ લેખકના ' જવનના આનન્દો? ( 121૯501:€5 01 1.12 ) 
નામક પુસ્તકમાંથી નિમ્નલિખિત 'લેખ અક્ષરશઃ ઊતારીએ છીએ. અનુવાદ 
કરી વિચાર કરવાનું કાર્ય વિદ્યાર્થીએનેજ સૉંપવામાં આવે છે. 


“ 1 140૯6 0૯૯1 1બંવતં 114111 ૦॥11પાટુ 0) 101€1111010 

૦ ૭7#0##7£૪ 1 1785 ૦૪૦11૦૦1૬11૪ુ ૦0૦ ૦4 (16 1€41 ]૩1€4501"€5 

૦111(2. ૫01 ઇછંલાં1છુ 4 30001:61* 1115617 1 ૦2210001 ૩૦11205 

]પવૈટ્ઠટ ; £૦ 30100 7૮7૪0૪૭ 1101-૮5 11 ૦૯11119 //૮૭#૭ 

% સમાજ તરફ્થી પ્રગટ થયેલું અને આ કુટેવતી હાનિ દર્શા- 

વતું સાહિત્ય, ૩૦૦7૮1૧7, “ 4111500014૪ 5૦૦1૦૮1) ' 0110- 
8૦ ( 3૫011 41001104 ) એ શિરનામે લખવાથી મળી શકરો, 
લેખક. 


૧૮ 


20 2૮ 8 ₹1*€ €૦1117011 ; 8101 (10€:'૦ 15 (11૯ ૩€110115 7'૭/ટૈં ૦7 
31001 તત 100 10001, દ્વા 11 211) €05: 1 121€ 110) 70/67 
૫૪16111€1 ૧101018118; 43  ટૂ૯ા1૦૪1 111૯, તૈં૦૯૩ ત્રવંતેં 1૦ (1૦ 


૪1૦૧5॥1"ટ૩ 971116, - ન ન વ 


1 ૦110૬ (1૦ પરડતં૦1 ૦1 3/૦ તાજુ ઉ10€ દત 10010૮) 
૦00 11€ €7૦2101 ૦1 20 77727૮૮55૮7 ઇ?૦77/.* 


ચાની ફરિયાદ પણુ એવીજ છે. વારવાર પોકારો કરવામાં આવ્યા છે 
ને હજ પણુ થવા ન્ેઇએ. ગુજરાતમાં અત્યારે નહેર આદર્શ તો સાહનદાસ : 
કરમચ'દ ગાંધી જ છે, ગુજરાતનો વિદ્યાર્થી સમાજ એ મહાનુભાવતો ચિર 
ઉપમૃત રહેશે. લાખો ફેપિમાનુ પાણી એ પાણીની પાછળ થાય છે. ઉછરતાં 
બાળકો માટે એ વસ્તુ અત્ય'ત ભયકર છે. ઇન્દ્રિયાતે અસમયે ઉત્તેન્ટિત 
કરનાર્‌ એ દુર્વ્યસનથી દરેક વિદ્યાર્થીએ બચવુ જ્નેઇએ. નવેમ્બર (૧૯૪૧૭) 
માસના “ કચ્છી જૈન મિત્ર ” નામક મુ'બધયી નીકળતા એક માસિકમાં 'ચા 
ના દુષ્પરિણામ ' વિષે એક વાર્ત્તા આવી છે તે વાંચવાની અમે વિદ્યાર્થીઓને 
ભલામણુ કરીએ છીએ. મરાઠી ભાષામાં હાલમાંજ એક “ સટ્ટાયે ટુ'્વરિળાત * 
નામક પુસ્તક બહાર પડયું છે. દેશ-પ્રેમો શ્રીયુત ગાંધીજીએ એને વિષે 
વારવાર વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું છે. ચા અને ખીડી ખેજ નહિ કિન્તુ એવાં 
એવાં અનેક વ્યસતો, જે જે વિદ્યાર્થીઓમાં હોય, તેમણે સત્વર મૂકવાં 
નેપ્રએ. ધણા વખત આ પ્રકારની ટેવ ચાલુ રાખ્યા પછી તેતો ત્યાગ 
કરવો એ એક કઠિન કાર્ય થઇ પડે છે. બાળાન] એક ઉપદેશકે ( સુધીન્દ્ર- 
ચન્દ્ર બેનર્જ ) એક વાર વિઘાર્થીઓ સમક્ષ બોલતાં એમ કહ્યું હતું કે, 
મારામાં આમાંનાં. એકે વ્યસનો કે કુટેવા નથી. તેથી મતે પોતાને હુ 
ભાગ્યવાન્‌ સમજી' છુ? સુ'બઈમાં માધવબાગમાં બરાએલા “ મુબષ્ઠ પ્રાન્તીય 
પ્રયમ છાત્ર સમ્મેલન ' માં ધૂમ્રપાન નિષેધક પ્રસતાવ મૂકવામાં આવ્યો 
હતો. અતે એ પ્રસતાવ પર બે થી ત્રણુ વિવાર્થીએ ખોલ્યા હતાં. જ્યારે 
સમ્મેલનના પ્રમુખ (શ્રીયુત એરૂન્ડેલ ) એ વિષે બોલવા ઉભા થયા ત્યારે 
તેમણે ઉપર લખેલી પોતાની કથા કહી હતી. આજ કાલ ચિત્રપટો 
( ઉળવ1૧40૪7212 ) નેવાની ટેવ પણુ વિદ્યાર્થીઓમાં વધી પડી છે. 
ગએ દશ્યોમાં અત્યન્ત ખીભત્સ ચિત્રો દેખાડવામાં આવે છે. જેની ઝાંખી 


* ૧16 રાછામ 11010. 1.07 40700177, 1.€. 





૧૯ 


સ્મૃતિ નનેનાર્તે રહી નનય છે. [વદ્યાર્થીએ એમાંથી કાંઇ પહયુ માર ત્ેતા 
નથી. વિદ્યાર્થીઓનાં પુસ્તકા તપાસતાં શહેર્માંની રૂપવતી નટીએ 
(કતા1૯૬5) નાં ચિત્રો પણુ મળી આવે છે. જ્યારે અધ્યાપક પાઠ 
શીખવતા હેય છે ત્યારે એનાં ચિત્રો વિદ્યાર્થીએ એક ખીન્નમાં ફેલાવે છે. 
આ પકારનો વ્યાપાર કૉલેજઅનેમાં વિશેષ પ્રમાણુમાં જેવામાં આવે છે 
કિન્તુ હવે માધ્યમિક શાળાના વિવાર્યીએમાં પણુ એ વસ્તુતો અભાવ નથી, 
પ્રિય વિદ્યાર્થી બન્ધુએઓ ! ત્યાગો એ દ્‌ષ્ટતાઓને. છેડો એ રસ્તો બતાવનાર 
મિત્રેતે. મૂકો. એ ૪વ લેનારી કુટેવોને. દૂર થાએ એ મલિન દશ્યો પાસેથી. 
મુકત બનો એ ઉત્મત્તતાઓથી. તમારી સ્થિતિતો, વયને, વ્યવસાયને 
વિચાર કરે, વિચાર કરે, વિચાર કરો. ઈશ્ચર્તે ખાતર વિચાર કરે. દેશને 
ખાતર વિચાર કરે. પવિત્ર બને. 


ત્રીજ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની એ છે કે ' મિત્રોની પસદગી કરતી 
વેળા વિચાર કરે. ' ઉપર વણુંવેલી કુટેવો શીખવનાર, વ્યસનતોને આધીન 
બનાત્રનાર શત્રુરૂપ મિત્રોનો પરિત્યાગ કરો. એક વસ્તુ એક વાર સ્વીકાર્યા 
પછી ત્યાગવા કરતાં તે સ્વીકારૂ્તી વેળાજ વિચારીન સ્વીકારવી ડીક છે. 
સદાચારી મિત્રો સાથે મૈત્રી કરો. પવિત્ર વિદ્યાર્થીએ સાથે પ્રેમ કરો.' સાચા 
છાત્રો જેડે સ્નેહ કરે. મિત્રોની પસદમી સાધારણુ વાત નથી. 
આપણે સાધારણુ લેખી લીધી છે. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં આપણા અસખ્ય 


મિત્રો હોય છે. ભવિષ્યમાં સુખ દુઃખની વેળાયે કેટલા આવીને ઉભા રહે 
છે ? સન્મિત્રેતી સહાયતાથીજ તમે ઉપર કહેલી કુટેવોથી બચી શકશે. 


પુસ્તકોનું વાંચન, નાટકેતુ' અવલોકન, ભાષણોનુ' શ્રવણુ તમારાપર અસર 
નહિ કરશે. સાધુ ચરિત સ્તેહીઓતો સહવાસ તમતે સજ્જન બનાવશે. 
વિષયની પુષ્ટિ કરવા માટે વિદ્દેશી વિદાનોનાં પ્રમાણુપત્રો શોધવાની અતે 
ઢાંકવાની આપણુને ટેવ પડી ગઇ છે. મને તે યોગ્ય જણાતી નથી. આમ 
કરવામાં હુ' ભૂલ કરતો હોઉ તો મને ક્ષમા કરશે. શુ' તમને ભગવાન્‌ 
શ્રી કૃષ્ણુચન્દ્રની આ ઉઠડિતનુ સ્મરણુ નથી કે ચંમાત્‌ યંશાયતે જામ: 1? તમે 
કેવા છે એ તમારા મિત્રોપરથીજ ગમે તે મનુષ્યતે જણાઇ આવશે. 

ચોથી વાત એ છે ક તમારા જીતનતે। ઉદ્દેશ નછી કરી રાખો. એ 
વિષે આર'ભમાં ધણું લખાયું છે એટલે અહીં તેની પુનરૂક્તિ કરવી ઉસિત 
સમજતો નથી. શું ઉદ્દેશ હોવો જોઇએ એતો વિચાર પણુ અહી કરવાનો 
સમય નથા. 


1. 


ઉદ્દેશ નકી કર્યા પછી તેની પૂર્તિ કરે તેવો આદર્શ શોધવાની આવ- 


શ્યક્તા છે, એ વિષે પણુ ખાસ કાંઇ પણુ કહી શકાય નહિ. તથાપિ અ 
ટણન્ત આપી શકાય કે, જેમતે ભવિષ્યમાં વિધાર્થીઓને માઢે કાંઈ પણુ 


કરવુ' હોય તેમણે શ્રીયુત એરૂન્ડેલ કિવા કર્મવીર ગાંધીજને પગલે ચાલ- 
વાને! ઉદ્લોગ કરવો! જેધએ. જેઓ ઉપદેશક તરીકે કાર્ય કરવા ઇચ્છતા હોય 


પસિદ્દ વકતાઓના સમાગમમાં આવવુ જઇએ. 















ક્ષઃ ક અ 


પરિવર્ત્તત કરવું ન જેદઃએ. 
અને અવિચારી પગલું લેવાયુ' હોય તે તેમાં ફેરફાર કરવો ઠીક છે. પરન્તુ 
%્ાઇના કહેવાથી નકી કરેલા ઉદ્દેશશ તથા આદશને મૂકો દેવો એ કેવળ 
મૃખતા છે. તમારા આદર્શને માટે ખીનાઓ શુ કહે છે તેની ઓછી પરવા 
કરો. તમારા પોતાના અ'તઃકરણને પૂછે કે તે શું કહે છે. એમ કરરે 
તોજ તમે ભવિષ્યમાં મહાન્‌ કાર્ષી કરી શકશે. એ માટે હુ તમને 
એક ઉદાહરણુ આપીશ. 

એક સમયે એક શલ ચિત્રકારે એક રૂપવાન્‌ ર્મણીંનુ તેલચિત્ર 
ચીતર્યું. તેણે તે ચિત્રને રાજમાર્ગપર્‌ બધાની દદિ પડે એવી જગ્યાએ 


મૂડયુ'. નીચે લખ્યુ: “ભૂલ હેય તે દશોવતા જાએ. ચિત્રકાર એ ચિત્ર 





બીજે દિવસે તેણે તેનુ' તે જ ચિત્ર ચીતરી ત્યાં મૂકયું. નીચે લખ્યું: “ કયો, 


ભાગ સુન્‍્દર્‌ ચીતરાયેો। છે એ દશાવતા નએ. ' રેવયેોગે આગલા દ્વિસને। જ 


કરશલ ચિત્રકાર ત્યાં થઇને પસાર્‌ થયો. તેણે તે ચિત્ર બરાબર નજ્નેઇ નીચે 
? ખોીજાએ લખ્યુઃ “ વદન-કમલ 


ધિ, શ 


ર્મણીય છે.” ત્રીજાએ લખ્યું: “ નાસિકા અત્યન્ત સોહામણી છે. ? ચોાયાએ 








૨૫ 


લખ્યું: “ કટિ પ્રદેશ અત્યન્ત અવલેોકનીય છે. ' પાંચમાએ લપખ્યુ': “ ઉરભાગ 
'દર્શકતે આનન્દ આપે તેવો છે ?. છઠ્ઠાએ લખ્યુ: “ ભાલ પ્રદેશ. ચિત્રકારતું 
ચાતુર્ય 'દર્શાવભાને બસ છે.” ૪. ૪, ચિત્રકારે એ ચિત્ર પણુ જ્નેયું અને 
સોકોકિતશ નભાંચી તો જણાચું કે સમ્પૂર્ણું ચિત્ર સુન્દર હતું. જ્યારે વસ્તુ 
સ્થિતિ તેમ ન હતી. અસ્તુ. ત્તેણૅ તે દિવસથી નિશ્ચય કર્ષો:-- 

“ વિચાર પૂર્વક કરેલી સત્કુતિ માટે જગત્‌ની સહાનુભૂતિની, પ્રશ- 
સાની અને સામ્યતાની અપેક્ષા રાખવી નહિ.” ઉદ્દેશ અને આદર્શની 
વિચાર પૂર્વક પસદગી કર્યા પછી 'તેમને અનુસરવામાં જગત 
શું કહે છે તેની બહુ દરકાર ન રાખો1? તમે સુક છે, વિચારવાન્‌ છે, 
સતિમાન્‌ છો. તમારા હિતાહિતની તમને ખબર નહિ હશેત્તાો કોને હશે ! 


ભારતની સર્વ આશાએ તમારાપર અવલમ્બિત છે. તમે જ દેશની 
સમ્પત્તિ છે. તમારી ઉન્નતિ-અવનતિ પરજ દેશની ઉન્નતિ-અબનતિ તિર્ભ॥્‌ 
છે. તમાર ગોારવમાંજ ભારતભૂમિતુ' ગારવ રહેલું છે, માતૃભૂમિની મુક્તિ 
તમારા હાથમાં છે. પ્રતિફૂલ પરિસ્થિતિમાં ઉછરીને, શિક્ષણુ લતે પણુ ભારતીય 
વિદ્યાર્થીઓએ સ્વદેશને માટેજ નહિ કિન્તુ સમસ્ત વિશ્વને માટે જે કાંઠ કર્યું ' છે 
તે અદ્ભૂન છે. અસ્વાભાવિક શિક્ષણુ-પદ્દતિથી શિક્ષણુ લઇને પણુ આ દેશનાં 
સ'તાનોએ જે ખુદ્ધિ-વૈભવ વિશ્વને દર્શાવ્યો છે- તે અલેકિક છે. જે આદશ આ 
દેશના વિદ્યાર્થીઓને માટે છે તે જગતૂમાં મળવા દુર્લભ છે. કવિ સપ્રાટ મ્રી 
રવીન્દ્રનાથ, વૈજ્ઞાનિક શિરોમણી કી જગરીશચન્દ્ર, અપૂર્વ વ્યાખ્યાન 
કલાકેોવિદ શ્રી સુરેન્દ્રનાથચ આદિ આ ભૂમિનાં અસ ખ્ય સતાન વિદ્યાર્થીએ 
માટે આદર્શ છે. ઉધોગ કરવાની આવશ્યક્તા છે. પૂર્વ પુડષોના આશીર્વાદ 
અવસ્ય મળશે. ગડષિએ આ ભૂમિને ભૂલી ગયા નથી. યોગીજનો ભારત 
વર્ષમાંથી કયાંય ગયા નથી. સર્વ અહી છે. આપણામાં છે--તમે પોતે ભારત 
સતાન છે. તમારી યોગ્યતા ઓછી નથી. ઉશ્રર અવશ્ય અનુગ્રહ કરશે. 
અને તે પોતાની લીલા--સ્થલીમાં એકવાર પુનરપિ પધારી, પાતાની-- 
થયા ચયા છિ ધ્ર્ષસ્ય ગ્છાનિમવતિ માત । 
ઝામ્યુટ્યાનમપ્રમેશ્થ તવ્ાડસ્માન સઝ્ાસ્યશ્‌ ॥ 
એ પ્રતિસ્ઞાને પરિપૂર્ણ કરશે. ઇશ્વર; ભારતનું દુઃખ હરી લેવાની સવર 
કૃપા કરો એવી પ્રાર્થના સાથે પ્રસ્‍તુત નિબંધની સમાપ્તિ કરીએ છીએ. 


લત્હેતાતરત્‌ । 


૨૨ 


“ભારત-ભારતી ”માં 
વિદ્યાર્થી-જીવન. 


---ક૦8ન૦ૂ----- 
ભૃતકાલીન ચિત્ર. 
-ઝજય#--- 
(હરિગીત ઇ'દ* ) 
શીખે સહસા શિષ્ય છે પણુ ફીઝ લેવાતી નથી, 
એ ઉચ્ચ શિક્ષા તુચ્છ ધનથી કયાંય વેચાતી નથી; 
દઈ વઅ-ભોજન પણુ સ્વય કુલપતિ ભણાવે તેમને, 
ખસ શક્તિથી સ/તુષ્ટ થઈ પ્રતિદિન વધારે તેમને. 
7 7૯ સ ન નહ 5 
વર્તસાનકોાલ્રીન ચિત્ર. 
હા ! આજ શિક્ષા-માર્ગ પણુ સ'કીણું થઈને ક્લિષ્ટ છે, * 
ગુલપતિ-સહિત એ સ્રૂકુલોનુ ધ્યાન બસ અવશ્િષ્ટ છે; 
વેચાય છે વિધા હુવે જે શક્તિ હો તો ફ્રેય કરે, 
જે શુલ્ક આદિ ન દઈ શકે! તો ખસ અભણુ રહીને મરે ! 
ત મ ક્્ ઝદ ઝ 
દાસત્વના પશિભ્િમ વાળી આજ છે શિક્ષા અહીં, 
છે મુખ્ય ખસ બે જીવિકાઓ લભૃત્યતા, ભિક્ષા. અહીં ! 


૧ “ભારત-ભારંતી ” નામક અમારા એક અપ્રસિદ્ધ અનુવાદિત 
કરાવ્ય-મન્થમાંથી ઉતધ્ધૃત, . 
»% પગાર. લેખક, 


૨૩ 


અથવા થઈંને “કલાઈ ? ક્યાંચે પેટનુ' પાલન ફરે, 
“લા મળી શકે તો ભીખ માગો, અન્યથા ભૂખે મરે ! 


76 મ રવ 26 મ્હ 
'એ સામ્પ્રતિક શિક્ષા અમોને સર્ષથા પ્રતિકૂલ છે; 
:અમમાં; અમારા દેશની પ્રતિ દ્વેષ-મતિની મૂલ છે; 

રે દે 76 મ મ 7 
એથી અમોમાંના શતી 'નિજ ધર્મ માં અસ્નુરકિત, સે 
થાવા નથી દેતી કદી અમ પૂર્વજેમાં ભકિત એ; 

ત્ર ત્ર ગ્ર ગ્ર રહ 


એમાં વિદેશી માન ફેરૂ' મોહ-પૂર્ણું મહત્વ છે, 
ક્‌ળા અતમાં જેતનુ' અહીં દાસત્વ છે, દાસત્વ છે !! 
દુર્ભાગ્ય છે કે પ્રથમ તે એ 'બ્રહ્માચર્યાશ્રમ નથી, 
તેમાં પરિશ્રમ વ્યર્થ આ પડતો અસોાને કમ નથી ! 
છે વ્યર્થ એ શિક્ષા જ જેથી દેશની “ઉન્નતિ? ન હો, 
જાપાનના વિદ્યાર્થીઓની સૂક્તિ કેવી છે અહો! 
“સજજન ! હવે યુરોપિયન હિસ્ટ્રી નહીં દેખાડશે, 
ય'ત્રા તણી ૨ચના હેવે કરીને જુપા શિખવાડને 7 ! 


ઉદ્ખોધન. 


છે દૃષિ જ્નારત વર્ષની છાત્રો ! તમારા પર. રહી, 
છે મતુજ, જીવનની તમોમાં જ્યાત્તિ સુન્દર ઝળહુળી; 
છાત્રા ન દે તો કેણુ દેશે ચોગ દેશેદ્ધારમાં ? 


જૂ 


ભાળા ખધે, શું થઇ રહ્યુ છે આ સમય સ'સારમાં ? 

હે ઝર “મ ન મ 
જે કૈ' ભણુ તે ધ્યાન પૂર્વક કાર્યમાં પરિણુત કરે 
સૌ! ભક્તવર પ્રલ્હાદની નિમ્નોાક્તિને મનમાં ધરી; 
“ ફૈ।રવમાંહી ભાગવત ધર્મા-ચરણુ કરજે અહીં, 
નર-જન્મ ફુર્લભ એકતો ને તેય વધુ રહેતો નથી ”. 


ભીસાશ'કૅર શર્સા, 


વિઘાર્થી" ભીંમાશકર શર્મા કુત 
અન્ય પુસ્તકે. 
--*૩૦૬૦---- 
જ માનવ વિચાર અને તેની શક્તિઓ-- 
(બે ભાગમાં) ' . ષા 


૨ પરિષદ્‌ ત્રિવેણી-- 
( વિઘાર્થીઓ માટે 7 ૦--૪--૦ 


3 વર્તમાન વિધાર્થી-જીવન-- 
(આજ પુસ્તક ? ૦--૨--૦ 


૪ ભારત-ભારતી ( કાવ્ય ) 
( છપાય છે ) 


દરેક પુસ્તકનો ટપાલ ખર્ચ જરો, આજે જ લખો, 


ડુંગરશી વિશ્વનાથ ઓઝા, 


ઠેશધ્ન્જયનારાયણુ સીતારામનો માળો, 
ફૂણુસવાડી બીજી ગલી-સુ'બઈ, ન” 


